x2» 
CERDD 


Hanes Lblofruddiaeth Arswydus 
'. MR. T. BRIGGS, BANKER, 
GAN 


i. PT AIIZ IVEUI.H.,E: HR, 
EI DREIAL, EI GYFFES, 


A'i Ddienyddiad ar ddydd Llun, Tachwedd, 14, 1864. 


——— o — 


Pob dydd sy'n dwyn rhyw newydd 
Rhyfeddol gydag ef, 

Yn dangos y drygioni 
A wneir o dan y nef: 

Rhyw dôn 'r ol tôn sy'n dyfod 
A'i helynt gyda hi, 

Dan bwys pechodau dynion, 

ê Griddfana'n daear ni. 


Rhyfeloedd ac ymladdau 
Chwanegant yn y byd, 

A llawn yw'r Newyddiadur 
O'r hanes trwm o hyd :_^ 

Y weithred mwyaf erchyll 
A fu y misor blaen, 

Oedd gwaith y llofrudd Muller, 
Sef testyn hyn o gân, 


Yn nechreu mis Gorphenaf, 
Nos Sadwrn, cofir hyn, 
'R oedd Mr, Briggs, y Banker, 
'N myn'd adref yn ddigryn ; 
I mewn i'r unrhyw gerbyd 
Ag ef, daeth dynyn llwyd, 
A'i fryd ar ddwyn ei fywyd, 
Drwy ei uffernol nwyd. 











2 


Roedd Mr, Brigcs yn. pwyso 
Ji ben ar gwr y drws; 

A'r filain; sef Franz Muller, 
Ro'i iddo'r ergyd ddwys, 
Nes oedd ei waed yn rhedeg 
Ar hyd y meiuciau'i lawr 
Ac yna, 'r ol ei.robbio, Fi 

Fe'i gwthiodd ef ìi lawr. 


Fe wnaed y weithred erchyll 
Mewn dau fynydyn bach, 
Tra'r oedd y £rai» yn.myned, 
I'r hon 'r acth Brices yn iach ; 
Y llofrudd âi o'r station. 
Heb sylw, nerth ei draed, 
A Briggs ar fin y raiway. 
Yn gorwedd yn ei waed! a 


Ar ddechreu'r wythnos wed'yn, 
I ffeirio'r lladrad aeth, 
A ffoi, â mynwes euog, 
Am dir Americ wnaeth; 
Ei ddwyn yn ol i Toegr 
Wnai y swyddogion chwyrn, 
Ac yna ei gomittio, 
A'i roi m€wn cedyrn heiyrn, 


Ar foreu Iau, 'n y Sessiwn, 
Yn ninas Llnndain fawr, 
Decklreuwyd ar ei dreial,— 
'R oedd pryder am yr awr; 
Dros banner cant o dystion 
A holwyd, ol a blaen, 
Ac er holl ddawn y Cownsler, 
Nis cafwyd ef yn lân. 


Y Barnwr a gyhoeddai,— 
“T'ranz Muller, leiddiad dyn, 

Condemniaf di i farw, 

Am byn par'to dy hun; 


2 Oo 


I'r ddaiar gell oddi yma, 
Ac yna at y pren; 
l'th grogi'n waradwyddus 


1» 


Rhwng daear las a uen! 


Ac felly yn y carchar 

Am bymtheg diwrnod bu 
Yr adyn yn myfyrio 

Uwch ben ei weithred ddu 
Er ymgais y gweinidog 

Gael cyffes ganddo o'i fodd, 
Fe ddaliai i ddweyd yn gadarn 

Mai gwir ddiniwaid oedd. 


Y-dyddiau aent yn oriau, 
A'r oriau'n ychydig iawn ; 
Nos Sul o flaen ei golli, 
Ef mewn cyfyngder gawn ; 
Dysgwyliai i'n Brenines 
Ei arbed-yn ddigryn, 
Ond er yr ymdrech wnaethpwyd, 
Nilwyddwyd gyda hyn 


O ffaen ben garchar Newgate, 
Ym mhlygain boreu Llun, 

Y crogbren a gyfodwyd, 
Doi'r Hangman yro'i hun, 

Am wyth, y gloch a dinciar— 
Y farwol glul i maes! 

Yn arwydd i'r Brif-ddinas 
O'r dienyddiad câs. 


Y miloedd yno gyrchai 
Yn dystion sobr syn, 

A Muller hefo'r Hangman 
Ddo'i yno gyda hyn, 
Gan wrando ar wasanaeth 

Ei gladdedigaeth trwm : 
Ei wddw roed i'r cortyn, 
A'i galon fel y plwm ! 











â 


'R oedd dôr y byd tragwyddol 
Yn agor ger ei fron, 
Cyffesai'i “ fod yn Evoc” 
Pan ar fyn'd trwyddi bron! 
Ac felly'r Drop ollyngwyd, 
Ac yntau lansiwyd draw 
I wyddfod Dnw, ei Farnwr, 
Yng nghanol gwarth a braw 


Drigolïon mwynion Cymru, 
Cymerwch rybydd oll, 

Rbag teimlad cas na bwriad, 
Dwg satan ui ar goll 

Er mor ddirgelaidd dywyll 
Cyflawnir gweithred ddrwg, 

Y Duw sy'n gwel'd y cwbwl, 
I'r goleu'u ddiau ddwg, 


Gan hyny, bydded cariad 
Yn ffynn dros y byd, 

Na chlywir am lofruddiaeth, 
A'i gospedigaeth ddrud ; 

'N lle trachwant ariangarwch, 
Blagured hedd y nen, 

Ac yna bydd ein bywyd 

Yn hyfryd mwy, Amen 


